Y    PARCHEDIG   A'R    PAGAN. 


P  Z2  s^FL 
I  %  SI   ? 


Paechkdig— Wel,  gyfaill,  pa  beth  a  feddyliwch  am  ein  crefydd  ni  yn 
awr,  canys  mi  welaf  eich  bod  wedi  darlleu  llawer  av  y  Beibl  ? 

Pagan—  Wei,  yn  wir,  syr,  mae  yn  rhaid  cyfaddef,  yn  ol  yr  liyn  a 
ddarllenais  yn  y  Testament  Newydd,  yr  hwn  a  ddywedasoch  Ibd  pob  gair 
u  bono  ya  wir,  fod  eglwys  Dduw  yn  rhagori  llawer  ar  ddim  a  glywais 
son  am  dano  o'r  blaen.  Mae  llawer  o  honom  nh.  greaduriaid  duon,  yn 
diolch  am  gael  gafael  ar  y  lath  oleuni,  ac  yn  penderfynu  gadael  y  duwiau 
pren  a  inaen,  ac  arddel  eich  Duw  chwi. 

Parch — Pa  rauau  a  fnoch  cbwi  yn  ddarllen? 

Pagan— T  ddeuddegfed  bennod  o  laf  Corinthiaid  ;  mae  y  28  adu.  yn 
dweyd  i  Ddnw  nsod  yn  yr  eglwys,  "  yn  gyutaf  apostolion,  yn  ail  proph- 
wydi,  yn  drydydd  athrawon  ;  yna  gwvrthiau,  wedi  hvny  doniau  i 
iachan,  cynnorthwyau,  llywodraethan,  rbywiogaethan  fcafodau."  Mae 
pethan  felly  yn  arddercbog. 

Parch. —  Ond  cotiwcb,  gyfaill  bach,  nid  yw  y  pethan  yna  yn  yr  eglwys 
yn  awr. 

Pagan— A  oes  dim  apostolion  ynddi  ? 

PARCH.  —  Nac  oes,  canys  nid  oes  en  heisieu  yn  yr  oes  hou. 

Pagan — Mae  ynddi  brophwydi,  feallai  ? 

PARCH. — Nac  oes  ;  mae  y  rhai  hyny  hefyd  wedi  eu  tynu  o'r  eglwys. 

Pagan — Mae  llawer  o  wyrthian  ynddi,  ond  odid;  canys  y  mae  eich 
Duw  chwi  yn  alluog  iawn,  ac  yn  gwneuthur  pethau  mawrion. 

PARCH. — Gwvrthiau,  yn  wir!  nac  oes  un.  Gwell  i  chwi  fyned  i 
Brydain  at  y  Mormoniaid,  os  ydych  am  ddwlni  felly. 

I'm. AN — -Wei,  fe  allai  fod  doniau  iachan  ynddi, ynte.  Mae  y  rhai  hvny 
\  u  bier  0  fod  yn  ddefnyddiol  iawn. 

Parch. — Na,  nid  yw  y  rhai  hvny  ynddi  yehwaith  yn  awr,  ac  nid  oes 
on  heisieu  jiiwyaeh. 

Pag  as — Wei,  beth  am  y  rhywiogaethan  tafodau,  &c.;  mae  yn  rhaid 
fod  rhai  n  bonynt  hwy  genyeb. 

Pari  h. — Gyfaill  bach,  j  maent  oil  wedi  darfod  yn  wir 

Pai.a'.  Wei,  syr,  chwi  gydd  yn  gwybod  oren  am  \>yny  ;  ond  fe  wn  i 
byn,  us  \w  yr  hull  befcbaa  a  osododd  eicb  Daw  chwi  yn  Ei  eglwys  wedi 
ni  tvuu  alhui  ii  hniii,  in  u  w.'li  darfod,  mac  yn  eglnr  ddigon  fod  yr  eglwys 
wedi  darfod  hefyd.  Hwriwcb,  dyma  eich  Beibl  yn  ol  ichwi;  mas  ef 
iicn  chwi  vii  gelwyddog  iawn.     Meddyliais  losi^-i  IV  eilan-dduw  neithiwr, 

iiml  v    mac    yu  dda    (jenyf  yn    awr  na  wmiithuiu  felly,  onide  liuaswn  hell 
dduw  ua  cbrcfydd  yn  y  byd, 


CREDO  SAINT  Y  DYDDIAU   DIWEDDAF, 


Credwn  vn  Nuw  y  Tad  tragywyddol,  a'i  Fab  Iesu  Grist,  ac  yn  yr 
Ysbryd  Glan. 

Credwn  y  caiff  dynion  eu  cospi  am  eu  pechodau  eu  hunain,  ac  nid  am 
droseddiadau  Adda. 

Credwn  niai  Irwy  iawn  Crist  y  gall  holl  ddynolryw  gael  eu  hachub, 
trwy  ut'yddhau  i  gyfreithiau  ac  ordinhadau  yr  Efengyl. 

Credwn  mai  yr  01  dinhadau  hyn  yw — Yn  laf, —  Ff'ydd  yn  yr  Arglwydd 
Iesu  Grist.  Yn  2il, — Edifeirwch.  Yn  3ydd, — Bedydd  trwy  drochiad 
er  maddeuairfc  pechodau.  Yn  4ydd, — Gosodiad  dwylaw  er  derbyn  dawn 
yr  Ysbryd  Glan      Yn  5med, — Swper  yr  Arglwydd. 

Credwn  foci  yn  riiaid  i  ddynion  gael  eu  galw  gau  Dduw  trwy  ysbryd- 
oliaeth,  a  thrwy  osodiad  dwylaw  y  rhai  hyny  a  awdurdodwyd  yn  gyfreith- 
lawn  i  bregethu  yr  efengyl  a  gweinyddu  ei  hordinhadau. 

Credwn  yn  yr  un  rheoleiddiad  a  fodolai  yn  yr  egl'wys  gyntefig,  sef 
apostoliou,  prophwydi,  efengylwyr,  bugeiliad,  athrawon,  &c. 

Credwn  yn  ngalluoedd  a  doniau  yr  efengyl  dragywyddol,  sef  y  ddawn 
o  ffydd,  gwahaniaeth  ysbrydoedd,  prophwydoliaeth,  dadguddiad,  gweled- 
igaetbau,  iachau,  tafodau,  a  cuyfieithad  tafodau,  doetbineb,  cariad,  brawd- 
garwch,  &c. 

Credwn  air  Duw  sydd  yn  ysgrifpnedig  yn  y  Beibl,  credwn  hefyd  air 
Duw  sydd  yn  ysgrifeneaig  yn  Llyfr  Mormoo,  ac  yn  mbob  llyfr  da  arall. 

Credwn  yr  oil  y  mac  Duw  wedi  ddadguddio,  yr  oil  y  maeyn  cldadguddio 
yn  awr,  a  chredwn  y  dadguddia  efe  etto  lawer  ycbwaneg  o  bethau  mawr 
a  phwysig  perthynol  i  deyrnas  Dduw  ac  ail-ddyfodiad  y  Messiah. 

Credwn  yn  llythyrenol  gasgliad  Israel,  ac  adferiad  y  deg  llwytb  ;  fod 
Seion  i  gael  ei  sefyalu  ai  y  cyl'andir  gorllewinol,  fod  Crist  i  deyrnasu  yn 
bersouol  ar  y  ddaeai  am  m  o  tiynyddoedd,  a  bod  y  ddaeav  i  gael  ei  had- 
newyduu  a  derbyn    ei  gogoniant  paradwysaidd. 

Credwn  yn  adgyfodiad  llythyrenol  y  coiff,  ac  y  cyfyd  y  meirw  yn 
Ngbrist  yn  gyntaf,  ac  na  fydd  y  lleill  o'r  meirw  f\w  drachefn  hyd  nes  y 
aaifyddoy  mil  blynyddoead. 

Honwn  y  fiaint  o  addoli  y  Duw  Hollalluog  yn  ol  cyfarwyddiadau  ein 
eydwybodau  heb  ein  haflonyddu,  a  chaniatawn  i  bawb  ereill  yr  un  fraint, 
addolent  lie  ac  fel  y  mynout. 

Credwn  mewn  bod  yn  ddarostyngedig  i  freninoedd,  breninesau, 
llywyddion,  ilywodraethwyr,  ac  ustusiaid,  ac  mewn  ufyddhau,  parcbu  a 
dal  i  fyuy  y  gyfraith. 

Credwn  mewn  bod  yn  onest,  geirwir,  diwair,  cymmedrol,  haelionus, 
rhinweddol,  ac  uniawu,  ac  mewn  gwneuthur  daioni  i  bawb  ;  yn  wir, 
gallwn  ddweyd  ein  bod  yn  dilyn  cynghor  Paul,  yr  ydym  "  yn  credu  pob 
dim,"  yr  ydym  "  yn  gobeithio  pob  dun,"  yr  ydym  wedi  dyoddef  llawer 
iawn  o  betliau,  ac  yn  gobethio  bod  yn  abl  i  "  ddyoddef  pob  dim." 
Ymgeisiwn  ar  ol  pob  ptth  rhinweddol,  teilwng,  dy munol,  a  chymmeradwy, 
gan  edrych  yn  mlaen  ar  "daledigaeth  y  gwobrwy." 
[Allan  o  Udgokn  Seion.] 


